CAN NEWYDD, 4 2L 
GLOD O- FÊERMWYR CYMRU; 


GAN 


| Thomas Hugh. 








| Yn holl ffermwyr trwy'r holl wledydd 
Ŵ Rhoddwch ddiolch leni beunydd ; 
' Am fath gropau gawsoch chwithau; 
Ar gyfer i dalu'ch rhentau. 
2. 
Um Am gynhana” hyfryd idawns 
| I gael llafur yn bur dempris, 
Fe fydd hynny'n llawer i'chwithau 
I dalu'r rhentau a'r degymiau. 
3. 


Prisiau fu lawr yn isel, 
Ond y rhentau oedd yn uchel, 
Ac y meistr oedd yn crio 
Gwerthwch chwithau'n awr neu beidio. 
4. 
o | Holl drigolion sydd yn prynu 
o | Peidiwch wan galonu leni, 
A . Fe fydd digon yn marchnadoedd 
i? I faintaino'r holl deuluoedd. 
| 5, 
Rhowch chwi ddiolch i'r Goruchn FEL 
Am y llafur a'r cynhana” 
 Gwrydyw a ro'dd drugareddau, 
A phob ymborth 'nawr i ninau. 














o 
Y meistr ynte” waeddai'n 'sgeler 
Âr y gweision i weithio llawer ; 


Y gweision hwythau yu clustfeino, 
Ac yn malio dim am dano, 


Gweithwn ni fel mynwn inneu, 

A nghflyog fynwn gyda chwitheu, 
meistress waeddai ar y morwinion, 
Glanhewch y ty dewch 'maes yn union, 

8. 


Mae y llafur ar y caeau, 

Mae eisiau 'godi er ys dyddiau ; 
Ni ddewn ni i maes i'r caeau, 
Yr haul a ddal arnom ninneu. 


9. 
Aiff ein gwyneb ni rhy felyn, 
Ni ddaw un Mab byth ì 'mofyn, 
Gwraig a'r plant yn gweithio llawer 
I gael cyflawnu. pob cyfiawnder, 


Ac er cymaint oent hwy'n gweithio 
Y gwr a'r llances yn eu dystrywi-, 
Y meistr ddywai idd en gweled 
Gydag amryw o feiliaid. 
11. 
Ag a werthai yno'n union 
Am bris bach yr holl foddion, 
Wraig a'r plant a yrai'n union 
A hwytau'n drist o alar calon, 
1o. 
Wedi gweithio yno'n galed, 
"Gorfod 'madael a'r nifeiliaid 
Y'mhen ychydig o ddiwrnodau, 
I wel'd ei langces yr ai ynte”, 
T3. 
A phan y gwelai ynte'n dyfod, 
Ac yn llwm iawn i drwsiad, 
Nid wy'n 'mofyn mo honot tithau, 
Nid wyt mewn meddiant o un ddì 





Î 






















3 

14, 
Llawer coron a halsom ninneu, 
Wrth yfed ar hyd 'difarnau, 
Fy nghot sy'n llwm ar fy nghefn, 
Ni ddoi'n agos at y feiden.,.:: 


Deiliad newydd ddoi yn.union, 
Ac a roddai bris yn rhagor; 
Y meistr ddywedai wrtho ynte', 
Ewch yn wr bonheddig ar fy syddin ínneu, 
. Ge - 
Balch iawn oedd ynte fyn'd yn fonheddig, 
Dechreuau drîn :y, tir yn ffyrnigo. 
Ond er cymaint oedd e'n hwsmano, 
Ychydig bach a ga'e o hono. 
' 17. 
Y?'mhen ychydig o flynyddau, 
At ei feistr elai ynte” ; 
Rhaid i chwi gwympo peth y finneu, 
Ond te ni feddai ddim o'r ddimai.. 
* 18, ì 
Ni chwympa ddim i ti, wr irad, 
Mith gneifa di fel cneifo dafad, 
Mi'th ddoda heb werth un ddimai 
Cyn madewo tî a'm syddin inneu, : 
19, 
Chwi wyr celwyddog ydych chwithau, 


“ Gyda'ch celwydd a'ch holl ricau 





Am eîch syddin sy'n llawn corsydd, 
Nid yw'n ffit i gadw crychydd, 
20. 
Holl fechgyn ifangc hoyw hawddgar, 
Nag edrych fyth ar un ferch hagar, 
Na mewn caedydd na theulodydd, 
Carwch y ferch o galon gywir 
Ê ol. 
Pan flino y defaid bori, 
Gorphwysa” ganol dydd ; 
Pan blino yneu” 









Â 
92. 
Mae milgwn ffein y Nghymru, 
I hela'r prif yn glos 
Fe ddaw rhyw gorgi'n agos, et 
Fe'i dal hi brigin nos. ON 
Ê 23. 


Mae rhaid i'r oen i ddilyn, 
Y ddafad tra on wan 
Mae'n rhaid i finneu garu, 
Y ferch sy ar fy rhan. 

24. 


Pan elot i garu merch ifangc, 
Hawdd ganddi fod yn draws; 
Bydd hitheu yn barod pryd hyny, 
Ei thafod sy'n dofi drwg naws. 
25. Ŵ 

Ni welsom cyn hyn dewydd creulon, 
Y gaia' pan byddo galed rhew, 
Daw aler a mwynder o'r gogledd. 
'A hynny sy'n dadledd.y rhew ag y 

; 20. ; i'n 
Pan elot ti garu merch ifangc, 
Hawdd iddi fod yn lled syw, 
Gwell ganddi farw yn ei gweddod, 
Na matso a un mab yn ei byw. 

yM 















Ei thafod hi'n barod bob amser, 
I draethu croes eiriau Cymraeg, 
A'i chalon hi'n barod i dorri, 

O eisiau cael myned yn wraig. 


. BIWEDD, 





